






4 cyngorar citizens ^" 
P | bope th | ad z | 
- K ope: LE i | advice y! 









Ni yw Cyngor ar Bopeth 


Mae pob un ohonom yn gallu wynebu problemau sy'n ymddangos yn 
gymhleth neu'n fygythiol. Yn Cyngor ar Bopeth, credwn na ddylai unrhyw 
un orfod wynebu'r problemau hyn heb gyngor annibynnol o ansawdd da. 


Mae'r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor Dyna pam yr ydym yma: i roi'r wybodaeth a'r hyder “Roedd yn chwa o awyr iach i 
cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn ac wyneb sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i'w ffordd ymlaen glywed llais cyfeillgar yn hytrach 
yn wyneb. — pwy bynnag ydynt, a beth bynnag fo'u problem. nag un awtomataidd. Mae Cyngor 


ar Bopeth yn gwneud gwahaniaeth 


Pan fyddwn ni'n dweud ein bod ni ar gyfer pawb, rydyn : A 
y ul aid id mawr i fywydau pobl. 


ni'n ei olygu. Mae pobl yn dibynnu arnom oherwydd 
ein bod yn annibynnol ac yn gwbl ddiduedd. —Cleient 


Does neb arall yn gweld cymaint o bobl â chymaint 
o wahanol fathau o broblemau, ac mae hynny'n 

rhoi dealltwriaeth unigryw i ni o'r heriau y mae pobl 
yn eu hwynebu heddiw. Gyda'r dystiolaeth gywir, 
gallwn ddangos i sefydliadau mawr — o gwmnïau i'r 
llywodraeth — sut y gallan nhw wneud pethau'n well 
i bobl. 


Addasu i gadw ein gwasanaeth i fynd 


Mae ein hiechyd, ein gwaith, ein haddysg a'n bywydau cymdeithasol i gyd wedi cael eu heffeithio mewn ffyrdd na 
fyddem wedi'u dychmygu ar ddechrau 2020. Yn sgil y pandemig daeth problemau, heriau ac ansicrwydd newydd. 


Er gwaethaf hyn, roeddem yn dal yno i helpu pobl i 
ddod o hyd i ffordd ymlaen. Gweithiodd ein staff a'n 
gwirfoddolwyr yn ddiflino i sicrhau bod pawb yr oedd 
angen cyngor arnynt yn gallu ei gael, pwy bynnag 
oeddent a beth bynnag oedd eu problem. 


Bob blwyddyn, mae ein cynghorwyr yn helpu miliynau o 
bobl gyda'r problemau y maen nhw'n eu hwynebu wyneb 
yn wyneb. Pan darodd y pandemig, doedd cyfarfod 
wyneb yn wyneb ddim yn opsiwn mwyach — ond fe 
wnaethom ni addasu ac roeddem yn dal yno i helpu 
miliynau i ddod o hyd i ffordd ymlaen. 


Cyn y pandemig, roeddem yn buddsoddi mewn 
gwasanaethau o bell a'n cyngor hunangymorth ar-lein, 
gan weithio i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn 
gallu cael cymorth pan oedd ei angen arnynt. Roedd hyn 
yn golygu ein bod mewn sefyllfa gref i ymateb. 


Bron dros nos, er mwyn parhau i helpu pobl, yn hytrach 
na darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb cynigiwyd 
cyngor dros y ffôn, trwy e-bost a gwe-sgwrs. Atebodd 
ein gwasanaeth defnyddwyr a'n gwasanaeth Help i 
Hawlio tua 90% o alwadau'r llynedd. 


A daeth ein cyngor ar-lein yn bwysicach nag erioed wrth 
i bobl geisio dod o hyd i wybodaeth am broblemau 
newydd yn gyflym. 


Gwelsom gynnydd enfawr yn nifer y bobl oedd 

yn gofyn am gyngor ar ein gwefan. Wrth i reolau'r 
cyfyngiadau symud a'r cymorth oedd ar gael i bobl yng 
Nghymru a Lloegr newid, diweddarwyd ein cyngor — 
gan ddiweddaru ein cyngor hunangymorth ar-lein yn 
ddyddiol bron. 


Dechreuasom ddatblygu cyngor ar-lein i ymateb i 
broblemau'n gysylltiedig â Covid-19 yn gynnar yn 2020. 
Ar ddiwedd mis Chwefror, cyhoeddwyd tudalen o'r enw 
'Coronafeirws - beth mae'n ei olygu i chi' ac ym mis 
Mawrth rhoddwyd cyngor ychwanegol, pan gyflwynwyd 
pethau fel y cynllun ffyrlo a'r newid yn y gyfraith. Buom 
hefyd yn ymchwilio i'r meysydd a oedd yn achosi'r 
dryswch mwyaf, gan ychwanegu pynciau newydd i roi 
cyngor arnynt neu enghreifftiau i wneud rheolau'n haws 
eu deall. 


Yn y flwyddyn brysuraf erioed ar gyfer ein cyngor 
hunangymorth ar-lein, edrychwyd ar ein tudalennau 
cyngor am Covid-19 dros 6 miliwn o weithiau rhwng mis 
Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Ymwelwyd â'n gwefan 40 
miliwn o weithiau i gyd, gyda 60.5 miliwn o ymweliadau 
â'r dudalen gyngor. 


Ein heffaith yn 2020/21 


Mae'r pandemig wedi ailddiffinio bywyd fel yr oeddem yn ei adnabod. Roeddem yno i helpu miliynau i ddod o hyd i 


lwybr drwy'r ansicrwydd. Yng Nghymru, roedd hynny'n cynnwys: 


L č 


o ymweliadau â'r wefan o bob rhan o bobl wedi defnyddio ein 

o Gymru, a 2 filiwn o ymweliadau â'n gwasanaethau ffôn — 
tudalen—11% yn fwy nag yn 2019/20 26,000 yn fwy nag yn 2019/20 
= cA 

o bobl wedi cysylltu â'n llinell gymorth o bobl wedi'u helpu wyneb 

i ddefnyddwyr—2,000 yn fwy nag yn yn wyneb 

2019/20 


Bydd rhai cleientiaid yn derbyn cyngor trwy fwy nag un sianel 


E 


o bobl wedi derbyn cymorth drwy 
e-bost neu gwe-sgwrs — 21,000 yn 
fwy nag yn 2019/20 


= 


o dystion wedi'u cefnogi drwy'r 
Gwasanaeth Tystion 


Er gwaethaf yr heriau sylweddol a ddaw yn sgily pandemig o ran sut y gwnaethom ddarparu ein gwasanaethau, yr 
oeddem yn dal i roi'r wybodaeth a'r hyder i bobl ddod o hyd i ffordd ymlaen. 


© © 


yn fodlon ar y gefnogaeth a 





fod eu problem wedi'i datrys ar ôl ein bod wedi eu helpu i ddod o ddarparwyd gan ein Gwasanaeth 
cael cyngor gennym— dywedodd hyd i ffordd ymlaen Tystion ac roedd 9196 yn teimlo'n 
80% o'r rheini na fyddent wedi gallu fwy hyderus yn rhoi tystiolaeth yn y 
datrys eu problem hebom. llys o ganlyniad 


Mae ein gwasanaethau yng Nghymru yn arbed miliynau o bunnoedd i'r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus 
bob blwyddyn. 


E) m DA 





mewn arbedion cyllidol mewn arbedion cyhoeddus mewn arbedion i unigolion 


Sut rydym yn helpu pobl - ein gwasanaethau ledled Cymru 


P'un a yw'r rhai sy'n dod atom am gymorth yn delio ag un broblem fach neu lawer o rai cymhleth, rydym yma i 
ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnynt. Mae ein cyngor yn helpu pobl i ddeall eu camau nesaf, dod o hyd i ffordd 


ymlaen ac atal problemau yn y dyfodol. 


Advicelink Cymru 

Mae Advicelink Cymru yn wasanaeth Cyngor ar Bopeth Yn dilyn ein cyngor a'n cefnogaeth, llwyddodd y bobl 

a ariennir gan Lywodraeth Cymru a gynlluniwyd i helpu a gafodd gymorth gennym i sicrhau £44 miliwn mewn 

pobl y mae angen gwasanaethau cynghori arnynt fwyaf, enillion incwm, dilêwyd dyledion ac aildrefnwyd 

yn enwedig y rhai na fyddent fel arfer yn gofyn am gyngor. ad-daliadau. Mae Advicelink Cymru yn darparu 
gwasanaethau i bobl ar draws pob un o'r 19 ardal Cyngor 

Yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2021, helpodd ar Bopeth leol yng Nghymru (gan greu gwasanaeth 

Advicelink Cymru 63,000 o bobl gyda 263,000 o ledled Cymru) gan weithio law yn llaw ag ystod eang o 

broblemau a darparodd gyngor sicrwydd ansawdd ar bartneriaid yn y trydydd sector. 


fudd-dal lles, dyledion, tai, cyflogaeth a gwahaniaethu. 





mewn enillion incwm, 
dyledion wedi'u dileu ac 
aildrefnwyd ad-daliadau 


Sut mae ein cyngor wedi helpu *Bethan 


Mae Bethan yn rhiant sengl, gyda dau blentyn ifanc 
sy'n hawlio budd-daliadau i gefnogi ei theulu. 


Cyflwynodd Bethan newid yn ei hamgylchiadau i'r 
Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyngor lleol, gan ei bod 
yn dilyn cwrs newydd yn y brifysgol i fod yn athrawes. 


Nid oedd Bethan wedi derbyn ei chymorth incwm na'i 
Budd-dal Tai am bythefnos, a chafodd ei gostyngiad 
yn y Dreth Gyngor ei dirymu. Ychydig iawn o fwyd 
oedd gan Bethan ar gael i'w bwydo ei hun neu ei 
phlant, a dim ond ychydig bach oedd yn weddill ar ei 
mesuryddion nwy a thrydan. 


Heb ei budd-daliadau, byddai Bethan yn ei chael hi'n 
anodd fforddio anghenion sylfaenol ei theulu, ac 
roedd mewn perygl o fynd ar ei hôl hi o ran taliadau a 
mynd i ddyled. 


Cysylltodd Bethan ag Advicelink Cymru i gael cymorth 


Roedd ein cynghorwyr Advicelink Cymru yn gallu helpu 
Bethan i wneud cais am y Gronfa Cymorth Ddewisol, 

i helpu i dalu am yr hanfodion sylfaenol yr oedd eu 
hangen arni wrth aros i'w materion budd-daliadau gael 
eu datrys. Dyfarnwyd £50 iddi drwy'r cynllun, a helpodd i 
dalu am ynni a bwyd. 


Rhoddodd ein cynghorydd daleb banc bwyd i Bethan, 

a danfonwyd parsel bwyd i'w chartref o fewn 48 awr, 
oedd yn golygu na fyddai ei theulu heb fwyd. Roedd y 
parsel hefyd yn cynnwys eitemau cartref hanfodol eraill y 
byddai wedi cael trafferth eu fforddio fel arall. 


Rhoddodd ein cynghorydd hefyd gymorth i Bethan 
hawlio'n ôl ei Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor, 
felly o'r diwedd roedd ganddi'r incwm yr oedd ganddi 
hawl i'w gael yn ôl. 


* Newidiwyd enwau cleientiaid ac mae manylion penodol wedi'u hepgor neu eu newid i'w cadw'n anhysbys 


O ganlyniad i gefnogaeth Advicelink Cymru, gall 
Bethan barhau i gefnogi ei theulu yn hapus yn ystod 
ei chwrs prifysgol, lle mae'n astudio i fod yn athrawes 
blynyddoedd cynnar. 


Roedd Bethan yn ddiolchgar am y gefnogaeth gyflym 
a gafodd ei theulu, ac mae hi bellach yn gwybod y gall 
hi droi atom am help. 


“Roedd yn chwa o awyr iach i wybod 
bod y gwasanaethau yno i helpu, ac 
mae'n gweithio. Fe wnaethoch chi 
waith anhygoel, diolch” 


—Bethan 


Cyngor ar Hawliau 
Dinasyddion yr UE 


Mewn ymateb i bryderon ynghylch effaith Brexit, darparodd 


Llywodraeth Cymru gyllid i Cyngor ar Bopeth ddarparu 
gwasanaeth cynghori i bobl yr effeithiwyd arnynt gan y 
Cynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE a materion eraill. 


Cynhesu Cymru 


Sicrhawyd cyllid gan Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain i 
barhau i ddarparu rhaglen Cynhesu Cymru rhwng 2020 

a 2021. Mae'r gwasanaeth yn darparu cyngor a chymorth 
wedi'i dargedu i'r rhai sy'n profi tlodi tanwydd a chaledi, yn 
ogystal â rhoi cymorth ar faterion eraill sy'n ymwneud â 
dyledion a chynyddu incwm. 


Dyled 


Rhoddwyd cymorth i dros 19,000 o bobl â phroblemau 
dyled, gan helpu cleientiaid i ddileu cyfanswm o £9.8 
miliwn o ddyledion a rheoli £3.1 miliwn o ddyledion. 
Dywedodd 9 o bob 10 y bydden nhw'n argymell ein 
gwasanaethau i ffrind a dywedodd 8496 ein bod wedi eu 
helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen. 


Sut bu ein cyngor o gymorth i *Pam 


Cyfeiriwyd Pam atom gan y Rhagnodydd Cymdeithasol lleol. Roedd gan Pam nifer o broblemau iechyd ac 
roedd hefyd wedi profi profedigaeth. Roedd ei sefyllfa ariannol yn achosi caledi mawr iddi. Mae Pam yn 
berson oedrannus sy'n byw ar incwm sefydlog o bensiwn y wladwriaeth. Mae ei dwy wyres sy'n oedolion 
yn byw gyda hi. Roedd Pam yn ei chael hi'n anodd gwneud taliadau ar ddwy ddyled fawr ar ei cherdyn 
credyd. Cafodd gymorth gyda gwiriad budd-daliadau ac ymarfer cynyddu incwm. 


Rhoddwyd cyngor llawn ar ddyledion i Pam ac yn arbennig canolbwyntiodd y cynghorydd ar y ddyled gan 
gynnwys yr amgylchiadau a arweiniodd ato. 


Gweithredodd ein cynghorydd ar ran Pam ac ysgrifennodd at y credydwyr. Trwy negodi llwyddwyd i 
ddileu cyfanswm y ddyled o £25,954.50 gan y credydwr. 


Rhannodd Pam ei phrofiad yn ei geiriau ei hun: 


“Nawr rwy'n wraig oedrannus heb ddyledion diolch i'ch holl waith caled ar fy 
rhan. Mae gen i ddigon o arian yn awr i ofalu am fy mywyd bob dydd, mae 
hynny'n beth rhyfedd iawn i mi ei brofi. Mae gen i hefyd ychydig o arian ar ôl 
ar ddiwedd pob wythnos yn awr. Does gen i ddim pryderon ariannol. Rwy'n 
gobeithio'n fawr y bydda i'n gallu rhoi'r gorau i gymryd fy meddyginiaeth 
gorbryder cyn gynted ag y bydd fy Meddyg yn fy nghynghori i wneud hynny.” 


* Newidiwyd enwau cleientiaid ac mae manylion penodol wedi'u hepgor neu eu newid i'w cadw'n anhysbys 


Help i Hawlio 


Help i Hawlio yw ein gwasanaeth pwrpasol sy'n cefnogi 
pobl i wneud hawliad credyd cynhwysol, o wneud cais 
hyd at eu taliad llawn cyntaf. 


Rhoddwyd cymorth i dros 22,000 o bobl yng Nghymru 
yn uniongyrchol drwy 17,000 o alwadau ffôn, 5,000 o 
sesiynau gwe-sgwrs a 200 o apwyntiadau wyneb yn 
wyneb. Cawsom hefyd 3.9 miliwn o ymweliadau â'n 
tudalen cyngor hunangymorth ar-lein ledled Cymru 

a Lloegr. 


Mae'r cymorth hwn wedi cael effaith gadarnhaol glir ar 
y rhai a ddaeth atom am help. Dywedodd 4o bob 5 o 
bobl eu bod yn teimlo llai o straen, iselder neu bryder 
ar ôl defnyddio ein gwasanaeth, tra dywedodd 95% fod 
ganddynt brofiad da ac y bydden nhw'n ein hargymell. 


Gwasanaeth Tystion 


Mewn blwyddyn lle nad oedd tystion yn 

gallu mynychu'r llys gyda chefnogwyr, roedd 
cymorth gwirfoddolwr caredig, llawn empathi 
o'r Gwasanaeth Tystion yn fwy gwerthfawr nag 
erioed. Yn ein harolwg o brofiad tystion: 


© | eu bod yn 'fodlon iawn' neu'n 


'fodlon' gyda'n cefnogaeth 


ein bod wedi eu helpu i deimlo'n fwy 


i 
CA hyderus ynghylch rhoi tystiolaeth 


© | ein bod yn diwallu eu holl anghenion, 


neu'r rhan fwyaf ohonynt 


“Mae'r gwirfoddolwr o'r Gwasanaeth 
Tystion wedi bod yn gymorth enfawr, 
gan roi tawelwch meddwl a darparu 
popeth y gofynnais amdano'n brydlon 
ac yn broffesiynol. Mae hi wedi 
gwneud fy mab a minnau'n teimlo'n 
hyderus am roi tystiolaeth ac roedd yn 
gymorth enfawr ar y diwrnod. Fyddem 
ni ddim wedi gwneud hynny heb y 
gwasanaeth hwn.” 


—Tyst yng Nghymru 


Gwasanaeth defnyddwyr 


Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn 
rhoi cyngor ymarferol a diduedd ar suti ddatrys 
problemau defnyddwyr. Gall ddweud wrth gleientiaid 
pa gyfreithiau a rheoliadau sy'n berthnasol i'w 
sefyllfaoedd a throsglwyddo gwybodaeth am gwynion 
i Safonau Masnach. 


Yn 2020 i 2021,cysylltodd 27,000 o bobl o Gymru â'n 
llinell gymorth defnyddwyr. 


(V) | o ddefnyddwyr yn fodlon ar y 


gwasa naeth a gawsant. 





o gleientiaid yn rhannol neu'n 


© llawn, cynnydd o 61% yn 2019/20. 





Gweithredu ar Sgamiau 


Mae ein gwasanaeth Scams Action yn rhoi mynediad i 
bobl at gyngor wedi'i deilwra ynghylch sylwi ar sgamiau, 
a rhoi gwybod amdanynt, yn ogystal â'u helpu i ddod 

o hyd i ffordd ymlaen os ydyn nhw wedi dioddef 

sgâm. Rydym hefyd yn cynnig atgyfeiriadau di-dor 

i'n swyddfeydd lleol am gymorth gyda phroblemau 
cysylltiedig, megis dyled. 


Dywedodd dros 8 o bob 10 o bobl y bydden nhw'n 
defnyddio'r gwasanaeth eto a bydden nhw'n ei argymell 
i eraill. A dywedodd mwy na 6 o bob 10 a ddefnyddiodd 
y gwasanaeth fod eu problem wedi'i datrys—gyda bron 
i hanner (4996) yn dweud na allen nhw fod wedi datrys 
eu problem heb ein cymorth ni. 


Dan y chwyddwydr: Help drwy linell gymorth Caledi mewn 
partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Trussell 


Yn Ebrill 2020 lansiwyd ein llinell gymorth Cymorth Caledi mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Trussell. Mae 
ein dull cyngor yn gyntaf yn golygu bod cynghorwyr hyfforddedig yn helpu cleientiaid i ddeall a chynyddu eu 
hincwm gyda'r bwriad o'u symud allan o argyfwng, yn ogystal â darparu atgyfeiriad cyflym a di-dor i fanc bwyd 
a chymorth cofleidiol arall os oes angen. 


Ers dechrau'r peilot hyd at fis Mawrth 2021, mae tair swyddfa leol Cymru ar y llinell gymorth wedi: 


sicrhau dros £400,000 mewn ac aeth mwy na 2 o bob 5 galwr 








ateb dros 5,000 
o alwadau enillion ariannol amcangyfrifedig O* ymlaen i gael cymorth pellach 
i gleientiaid E gyda Chyngor ar Bopeth i fynd i'r 
afael à phroblemau sylfaenol. 


Rydym wedi gwella ein profiad 


i gleientiaid 


Tra ein bod yn parhau i helpu i ddatrys problemau pobl fel y 


gallan nhw ddod o hyd i ffordd ymlaen, rydym hefyd am iddynt 
gael profiad cadarnhaol o ddefnyddio ein gwasanaeth. 


Er gwaethaf yr heriau sylweddol 

o ran darparu cyngor yn sgil y 
pandemig, mae bodlonrwydd 

â'n gwasanaeth wedi gwella o'i 
gymharu â'r blynyddoedd diwethaf. 


Eleni, dywedodd dros 4,000 o 
gleientiaid o Gymru wrthym beth 
oedd eu barn am ein gwasanaeth 
drwy ein harolwg profiad 
cleientiaid. 


Pa mor hawdd 
oedd hi i chi gael 
mynediad 


Ydych broblem 
wedi'i datrys 


Helpodd y gwasanaeth 
chiiddodo hyd i 
ffordd ymlaen 


Fyddech chi'n 
argymell y 
gwasanaeth 


096 


2590 50% 75% 


canran yr ymateb positif 


2019/20 [| 2020/21 


100% 


G oke 


Dywedodd 8 o 
bob 10 o bobl 


fod eu problem wedi'i datrys ar 

ôl derbyn ein cyngor a dywedodd 
8790 o'r rheini na fydden nhw wedi 
gallu datrys eu problem heb ein 
cymorth 


Dywedodd 949» o bobl 


y bydden nhw'n argymell y 
gwasanaeth 


Dywedodd 88% o'r bobl 


sy'n defnyddio ein gwasanaeth Help 

i Hawlio fod eu problem wedi'i datrys 
a dywedodd 9596 wrthym fod ein 
cyngor wedi eu helpu i ddod o hyd i 
ffordd ymlaen 


Dywedodd 669» o bobl 


eu bod yn teimlo llai o straen, iselder 
neu bryder o ganlyniad i'r cymorth yr 
oedden nhw wedi'i gael gan Cyngor 
ar Bopeth, a dywedodd 45% fod eu 
hiechyd corfforol wedi gwella 


12 


Effaith ehangach ein cyngor 


Gwyddom y gall rhoi cyngor sicr o ansawdd i bobl a helpu i ddatrys eu problemau effeithio ar eu bywydau 


ehangach mewn ffyrdd cadarnhaol a'u gwneud yn fwy gwydn a pharod i wynebu problemau tebyg yn y dyfodol. 


Eleni hefyd cynhaliwyd ymchwil ddilynol gadarn i'n cleientiaid, Ymchwil i Ganlyniadau ac Effaith Cenedlaethol 
(NOIR). Gofynnwyd cwestiynau manwl ynghylch pam fod pobl wedi dod atom am gyngor, beth oedd eu 
problemau a sut y gwnaethom helpu. Mae'r canfyddiadau hyn wedi tynnu sylw ymhellach at y ffaith bod gan 
lawer o'r bobl a ddaeth atom yn ystod y flwyddyn ddiwethaf broblemau sy'n gymhleth neu sydd wedi effeithio 


ar eu bywydau neu eu hiechyd meddwl!. 


Dywedodd bron i 80% o'n cleientiaid fod eu problemau'n gwneud iddynt deimlo straen neu bryder 


Yn teimlo mwy o straen, iselder neu bryderus 


Wedi ei chael hi'n anodd yn ariannol 


Yn cael anhawster i fwrw ymlaen â bywyd o ddydd i ddydd 


Wedi achosi sefyllfa dai ansefydlog 


Wedi achosi anhawster mewn perthnasoedd/cyfeillgarwch 


Wedi achosi anhawster i gadw neu ddod o hyd i swydd 


1 Nodwch fod canfyddiadau NOIR yn berthnasol i Gymru a Lloegr. Nid oedd digon o atebion o Gymru i allu cynnig 


dadansoddiad cadarn ar gyfer Cymru'n unig. 


096 


20% 


40% 


60% 


80% 


000 


B 


Roedd 1 o bob 40 bobl 

a gafodd gyngor gennym yn ei ystyried 
bod eu sefyllfa ariannol yn 'eithaf' anodd 
neu'n anodd 'iawn', o'i gymharu ag 896 

o'r boblogaeth gyffredinol. Roedd y rhai 

a ddaeth atom am gymorth gyda budd- 
daliadau a dyled yn fwy tebygol nag eraill 
o fod yn cael anhawster ariannol neu 'brin 
yn llwyddo i gael dau ben llinyn ynghyd' 


Roedd tua 1 o bob 2 o bobl 
a gafodd gyngor gennym yn ddi-waith 

ar y pryd. O'r rheini, roedd 1596 wedi eu 
rhoi ar ffyrlo neu wedi eu diswyddo'n 
ddiweddar ac roedd 2596 yn ddi-waith 
oherwydd salwch neu anabledd hirdymor 


Dywedodd pob cleient 

fod eu problemau'n effeithio ar eu 
bywydau mewn rhyw ffordd, gan gynnwys 
achosi pryder ac anhawster ariannol 


Dywedodd cleientiaid wrthym ein bod wedi eu helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd 


O* 


a ddywedodd nad oedden nhw'n hyderus ynghylch 
datrys eu problem cyn iddynt ddod at Gyngor ar 
Bopeth yn teimlo'n fwy hyderus i gymryd camau i 
ddatrys problem debyg yn y dyfodol 


ein bod wedi helpu i wella o leiaf un agwedd ar eu 
bywydau a dywedodd 60% o gleientiaid ei bod yn 
haws bwrw ymlaen â'u bywyd o ddydd i ddydd ar 
ôl dod atom am help 


Mae ein cyngor yn gwella agweddau amrywiol ar fywydau pobl 


Ffyrdd y gwnaethon ni helpu pobl 


Ei chael hi'n haws i fwrw ymlaen 
â bywyd o ddydd i ddydd 


Cael mwy o arian neu 
reolaeth dros gyllid 


Sefyllfa dai mwy 
diogel 


Gwell perthynas + 
cyfeillgarwch 


Ei chael hi'n haws gwneud neu 
ddod o hyd i swydd 











0% 20% 40% 


E Laweriawn [i Ychydig 


E Rhywfaint 


60% 


Mae gwahanol grwpiau'n wynebu gwahanol heriau 


Rydym yn gwybod efallai na fydd profiad a chanlyniadau'r 
un fath ar gyfer pob grŵp o gleientiaid. Gan fod 

ymchwil NOIR wedi'i chynnal dros y ffôn gyda sampl 
gynrychioliadol o gleientiaid ledled Cymru a Lloegr, 
roedd yn cynnwys adborth gan bobl nad ydyn nhw'n 
ddigidol hyderus. Yn gyffredinol, ni fyddai'r cleientiaid 
hyn yn gallu cwblhau ein harolwg profiad cleientiaid 
ar-lein ac, felly, rhoddodd NOIR gyfle i ni ddeall mwy am 
anghenion a phrofiadau'r grŵp cleientiaid hwn?: 


Nid yw tua 1 o bob 5 o bobl a dderbyniodd gyngor 
gennym yn hyderus wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd, gan 
gynnwys chwilio am wybodaeth neu lenwi ffurflenni cais 
ar-lein. Roeddem yn cydnabod hyn fel rhwystr yn ystod 
y pandemig pan oedd cyngor ar gael o bell, a mynediad 

i lawer o wasanaethau ar-lein. Felly, ehangwyd ein 
cymorth cyngor dros y ffôn i helpu i wneud iawn am golli 
gwasanaethau wyneb yn wyneb. 


Pobl anabl a'r rhai ag anghenion gofal iechyd hirdymor, 
cleientiaid hŷn a chleientiaid budd-daliadau sydd fwyaf 
tebygol o adrodd bod ganddynt ddiffyg hyder wrth 
ddefnyddio'r rhyngrwyd. 


Roedd cleientiaid â diffyg hyder wrth ddefnyddio'r 
rhyngrwyd yn llai tebygol o fod wedi chwilio am 
wybodaeth ar-lein cyn cysylltu â ni ac yn llai tebygol 

o fod wedi gofyn am gyngor neu wybodaeth mewn 
mannau eraill. Roedden nhw hefyd yn llai tebygol o 
deimlo'n hyderus i ddatrys problem debyg eto yn y 
dyfodol ar ôl cael cyngor gennym ac roeddent ychydig 
yn llai tebygol o deimlo bod y gwasanaeth wedi bod yn 
hawdd ei ddefnyddio. 


15 


Mae hyn yn awgrymu y gallai pobl sydd â llai o fynediad 
i'r rhyngrwyd neu ddiffyg hyder wrth ei ddefnyddio, fod 
â diffyg hyder yn gyffredinol wrth ddatrys problemau ac 
felly bod angen cymorth mwy dwys arnynt. Yn ogystal 

â hyn, canfu NOIR fod cleientiaid sy'n cael trafferthion 
ariannol yn fwy tebygol o ddweud bod y gwasanaeth 

yn anodd cael gafael arno. 


2NOIR (2020). Nodwch fod canfyddiadau NOIR yn berthnasol i Gymru a Lloegr. Ni chafwyd digon o atebion o Gymru i allu cynnig dadansoddiad cadarn i gleientiaid Cymru yn unig. 


Gvverth ariannol 


Yn aml, mae gwerth ariannol i ddatrys problemau pobl. Edrychwyd ar sampl o'n cleientiaid i gofnodi eu 
canlyniadau ariannol. O ganlyniad i'n gwasanaeth yng Nghymru 2020 i 2021: 


© £12,542 cafodd 2,688 
oedd y ddyled gyfartalog a FAI o gleientiaid gymorth i ddileu "Nawr rwy'n wraig oedrannus 
ddiléwyd i gleientiaid dyledion gwerth cyfanswm heb ddyledion diolch i'ch holl 
o £33 miliwn waith caled ar fy rhan. Mae gen 
i ddigon o arian yn awr i ofalu 
4 £6,687 4 Em am fy mywyd bob dydd. 
Q o incwm yr oedd Q o arbedion amcangyfrifedig gan —Cleient mewn dyled 


CA cleientiaid â hawl iddo [3 gleientiaid o ganlyniad i ddefnyddio 


drwy eu budd-daliadau ein gwasanaeth defnyddwyr 


Y problemau y mae pobl yn eu hwynebu 


Bob blwyddyn, mae miliynau o bobl yn dod atom gydag amrywiaeth o broblemau gwahanol o fudd-daliadau i dai, 
mewnfudo i ddyledion. Mae hyn yn golygu bod ein data — gwybodaeth am y problemau y mae pobl yn dod atom i gael 
cymorth ar eu cyfer — yn rhoi dealltwriaeth unigryw i ni o'r heriau y mae pobl yn eu hwynebu ledled Cymru a Lloegr. 


Yn 2020, fe darodd y pandemig. Gyda heriau ac ansicrwydd newydd yn codi, yr oeddem mewn sefyllfa unigryw i weld y problemau yr oedd pobl yn eu hwynebu wrth iddynt ddod i'r 
amlwg — hyd yn oed i'r funud agosaf. 


Yn 2020/21, y 5 prif faes yr oedd pobl yng Nghymru am gael cyngor arnynt oedd: Y 5 prif faes cynghori yr oedd pobl yn eu defnyddio ar ein gwefan (ymweliadau â'r 
dudalen), ledled Cymru oedd: 


Budd-daliadau a 


Budd-daliadau 
Chredyd Cynhwysol 





Defnyddwyr Cyflogaeth 
Dyledion Defnyddwyr 
Gwasanaethau a Tai 
Chynhyrchion Ariannol 

Perthnasoedd 


Cyflogaeth a Theulu 





18 


Defnyddio ein dealltwriaeth unigryw i ddelio â phroblemau pobl 


Mae natur amser real ein data - trwy olrhain y problemau y mae pobl yn dod atom i gael cymorth ar eu cyfer, naill ai un 
i un neu drwy ein gwefan - yn ein galluogi i nodi'r problemau cymdeithasol y mae pobl yn eu hwynebu. 


Yn 2020, gyda chymaint o ansicrwydd a heriau 
cymdeithasol yn datblygu'n gyflym, roeddem mewn 
sefyllfa unigryw i weld y problemau yr oedd pobl yn eu 
hwynebu wrth iddynt ddod i'r amlwg — hyd yn oed i'r 
funud agosaf. 


Datgelodd ein cyngor hunangymorth ar-lein y newid 
mewn patrymau drwy gydol y flwyddyn. 


Bu'r cynnydd mwyaf yn nifer yr ymweliadau â'n gwefan 
ar ddechrau'r cyfyngiadau symud cyntaf. Sbardunwyd 
hyn gan yr angen am gyngor er enghraifft, a ddylid mynd 
i'r gwaith neu'r ysgol, hawlio budd-daliadau a defnyddio 
banciau bwyd. 


Wrth i'r cyfyngiadau symud cyntaf lacio, gwelwyd 
cynnydd eto yn nifer yr ymweliadau â'n gwefan gyda 
phobl angen cyngor am newidiadau i reolau cadw pellter 
cymdeithasol, hunan-ynysu, dychwelyd i'r gweithle a 
ffurfio swigod. 


Yn dilyn cynnydd cychwynnol yng nghamau cynnar y 
pandemig, parhawyd i helpu mwy o bobl â thai — gyda 
chynnydd yn nifer yr ymweliadau â'n tudalen cyngor 
hunangymorth ar-lein yn codi o 1.2 miliwn o 2019/20. 


Bu gostyngiad yn nifer y bobl a ddaeth atom am gymorth 
gyda chyflogaeth yn raddol ar draws y flwyddyn. 


Unwaith eto, budd-daliadau oedd y prif faes yr edrychwyd 
arno ar-lein drwy gydol y flwyddyn, ond darparwyd 

llai o gyngor 1 i 1 gennym nag yn y flwyddyn flaenorol. 
Gwelsom sefyllfa debyg gyda chyngor ar ddyledion, yn fwy 
na thebyg o ganlyniad i'r mesurau diogelu a roddwyd ar 
waith gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ystod 
y pandemig. Roedd y cynnydd o £20 yr wythnos i Gredyd 
Cynhwysol, cyfnod heb dalu dyledion a gwaharddiad ar 
gamau gorfodi gan feilïaid yn lleddfu effeithiau llymaf y 
pandemig yn y meysydd hyn. 


Tra bod ein bywydau wedi'u troi ben i wared gan y 
pandemig, ceisiodd sgamwyr fanteisio ar y sefyllfa. 


Yn sgil y pandemig gwelwyd cynnydd sydyn yn nifer y 
bobl a dargedwyd gan sgamiau. Yn ystod misoedd cyntaf 
2021, roedd nifer y sgamiau a adroddwyd i ni wedi mwy 
na dyblu o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020. Dangosodd 
ein hymchwil hefyd y gallai unrhyw un gael ei dargedu 
gan sgamwyr — a gallai unrhyw un gael ei dwyllo. 


Nododd dros hanner y bobl yn ein Hymchwil i 
Ganlyniadau ac Effaith Cenedlaethol (NOIR) fod 
eu problem wedi'i achosi neu gael ei effeithio gan 
y pandemig neu'r cyfyngiadau symud a ddeilliodd 
o hynny 


Hefyd, teimlai tua hanner hefyd fod y pandemig neu'r 
cyfyngiadau symud wedi effeithio ar eu gallu i ddelio 
â'r broblem 


Darllenwch ein hadroddiad 'Life through lockdown' 





i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a ddywedodd ein 
data wrthym am y flwyddyn y newidiodd popeth. 


Sicrhau newid cadarnhaol 
i'r bobl sy'n dod atom am 
help 


Yn y flwyddyn heriol hon, roedd yn bwysicach nag erioed 

i fod yn llais cryf a chlir dros y rhai sy'n dod atom am help. 

Dyna pam, yn ogystal â defnyddio ein dealltwriaeth i wneud 
penderfyniadau am ein gwasanaeth ein hunain, ein bod yn 

ei rhannu'n agored ac yn ei defnyddio i helpu i lunio polisi'r 

llywodraeth a llywio newid cymdeithasol go iawn. 


Yng Nghymru 


Bu ein gwaith eiriolaeth o gymorth i amddiffyn 
teuluoedd rhag effeithiau ariannol gwaethaf y pandemig. 
Llwyddwyd i eirioli dros ymestyn y Gronfa Cymorth 
Ddewisol, gwaharddiad ar droi allan yn y sector rhentu 
preifat a chyfres o gynlluniau peilot i gynyddu incwm, 
gydag ymgyrch gyfathrebu ategol, i helpu pobl i hawlio'r 
holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. 


Cyn etholiadau'r Senedd, dangosodd ein hymgyrch 
sValueOfAdvice bwysigrwydd cyngor annibynnol a 
dangosodd y gwerth a ddarparwn o ran arbed arian i 
Lywodraeth leol a Llywodraeth Cymru. 


Ar draws yr holl wasanaeth 


Keep the Lifeline 

Ar ddechrau'r pandemig, cyhoeddodd llywodraeth y DU 
y byddai Credyd Cynhwysol a Chredydau Treth Gwaith 
yn cynyddu £20 yr wythnos am flwyddyn. Gwelodd 

ein cynghorwyr yn uniongyrchol pa mor bwysig oedd 
yr arian ychwanegol hwn i bobl a oedd wedi'i tharo 
gwaethaf- boed yn bobl wedi colli eu swyddi neu'n 
rhieni oedd yn wynebu costau ychwanegol yn ystod y 
cyfyngiadau symud. 


Dywedodd ein hymchwil yn 2020 wrthym na fyddai 7596 
o'r bobl a gafodd gymorth gennym gyda dyledion a oedd 
yn derbyn y budd-daliadau hyn yn gallu talu eu costau 
byw pe bai'r £20 ychwanegol yn cael ei ddileu. 


Mewn ymateb, cyd-gysylltwyd ymgyrch gyda'n 
rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol i eirioli dros yr 
achubiaeth hanfodol hon i barhau y tu hwnt i fis Mawrth 
2021. Gyda'n gilydd: 


cysylltwyd â 309 o ASau ynglŷn â phwysigrwydd y 
cynnydd i'w hetholwyr 


rhoddwyd sylw i'r ymgyrch mewn mwy na 50 o 
gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys darnau 
oedd â ffocws lleol yn WalesOnline a'r North Wales 
Chronicle 


cyrhaeddwyd dros 1 miliwn o bobl drwy ein 
hymgyrch cyfryngau cymdeithasol 


Yn dilyn misoedd o ymgyrchu ochr yn ochr â'r 
ymgyrch £KeepTheLifeline ehangach, cyhoeddodd 
llywodraeth y DU estyniad o 6 mis i'r cynnydd i 
Gredyd Cynhwysol a thaliad ychwanegol untro o 
£500 i helpu pobl ar Gredyd Treth Gwaith i gael dau 
ben llinyn ynghyd. 


Cosb am deyrngarwch 


Rydym yn dal i weld camau cadarnhaol gan reoleiddwyr 
yn dilyn ein cwyn allweddol yn 2018 am y gosb am 
deyrngarwch ar draws 5 marchnad hanfodol i'r 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Y gosb 

am deyrngarwch yw'r gost ychwanegol y mae pobl yn 

ei thalu am wasanaethau os nad ydyn nhw'n newid 
darparwyr yn rheolaidd. Y llynedd, canfuom fod 8 o bob 
10 o bobl yn talu hyn mewn o leiaf un farchnad. 


I bobl yn y band incwm isaf, byddai talu'r gosb am 
deyrngarwch ar draws pob un o'r 5 marchnad yn costio 
bron i 8% o wariant blynyddol y cartref. Mae hyn yn 
arbennig o bryderus mewn blwyddyn lle mae 6 miliwn o 
bobl ar ei hôl hi o ran talu biliau oherwydd y pandemig. 


Roeddem yn arbennig o falch eleni o ymrwymiad yr 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i reolau newydd a 
fydd yn gwahardd 'codi prisiau' yn y farchnad yswiriant. 


Mae hyn yn golygu na all cwmnïau godi mwy ar gwsmer 
presennol wrth adnewyddu eu hyswiriant nag y bydden 
nhw pe baen nhw'n gwsmeriaid newydd — gan roi 
terfyn ar y gosb am deyrngarwch i bob pwrpas. Mae'r 
FCA yn disgwyl i hyn arbed £4.2 biliwn i ddefnyddwyr 
dros 10 mlynedd. 


Hefyd galwyd am gymryd camau pellach, gan gyhoeddi 
adroddiad yn edrych ar 2 farchnad lle nad yw cwmnïau 
a rheoleiddwyr wedi gwneud digon i fynd i'r afael 

â'r gosb am deyrngarwch. Ers dechrau'r pandemig 
coronafeirws canfuwyd: nad oedd 1 o bob 3 cwsmer yr 
oedd eu contract bwndel ffôn symudol wedi dod i ben 
wedi newid, gan eu rhoi mewn perygl o dalu'r gosb am 
deyrngarwch. Gwelsom hefyd nad oedd 4296 o'r rhai 
yr oedd eu morgais cyfnod penodol wedi dod i ben 
wedi newid. Galwyd ar ddarparwyr ffonau symudol a'r 
FCA i gymryd camau pendant a gorfodadwy i leihau 
biliau cwsmeriaid yn awr, i roi diwedd ar y gosb am 
deyrngarwch. 


20 


Ein gwerth i gymdeithas 


Rydym yn defnyddio model a sefydlwyd i gyfrifo gwerth ariannol ein cyngor a'r 
canlyniadau cadarnhaol y mae'n eu cyfrannu at unigolion a chymdeithas. 


Mae'n amhosibl rhoi gwerth ar bopeth a wnawn, felly mae'n debygol o fod yn amcangyfrif ceidwadol. 
I gael rhagor o fanylion am yr arbedion hyn ac esboniad llawn o'n model, gweler ein modelu ariannol. 


Yn 2020/21, cynhyrchodd gwasanaethau Cyngor ar Bopeth yng Nghymru: 


£44 miliwn o arbedion i'r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus (budd-daliadau cyllidol) 
drwy helpu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu. Rydym yn lleihau pwysau ar 
wasanaethau cyhoeddus fel budd-daliadau iechyd, tai neu fudd-daliadau allan o waith. 





£324 miliwn mewn buddion economaidd a chymdeithasol ehangach (gwerth cyhoeddus) 
Mae datrys problemau yn gwella bywydau ac mae hyn yn golygu gwell lles, cyfranogiad a 
chynhyrchiant i'r bobl rydym yn eu helpu. 





£250 miliwn mewn gwerth i bobl rydym yn eu helpu (canlyniadau ariannol yn dilyn cyngor) 
Fel rhan o'n cyngor gallwn gynyddu incwm pobl, drwy ddileu dyledion, manteisio ar 
fudd-daliadau a datrys problemau defnyddwyr. 








21 


Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl 
i ddod o hyd i ffordd ymlaen 


Rydym yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i 
helpu pobl i oresgyn eu problemau. Rydym yn llais i'n cleientiaid 
a'n defnyddwyr ar y materion sy'n bwysig iddynt. Rydym yn 
gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb, ac yn 
herio gwahaniaethu ac aflonyddu. Rydyn ni yma i bawb. 


citizensadvice.org.uk 


000 


© Cyngor ar Bopeth Medi 2021 





Cyngor ar Bopeth yn enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau Cyngor ar Bopeth. 
Rhif cofrestru'r elusen 279057. 


